maṣe ilara 
ṣugbọn dupẹ 


Àti nísisìyí, ẹ̀yin ọmọ mi, ẹ tẹtí sí mi, kí ẹ sì ṣéra fún ẹ̀mí 
ẹ̀tàn àti ìlara. Nitori ilara li o nṣe akoso gbogbo ọkàn enia, 
kò si jẹ ki o jẹ, b€ni ki o mu, bẹni ki o má si ṣe ohun rere 
kan. Ṣùgbọn ô máa f dámọràn sí i pé kí ô pa ẹni tí é n ṣe 
ìlara rẹ̀ run; níwọn ìgbà tí ẹni tí ô n ṣe ìlara bá n gbilẹ̀, 

ẹni tí ô bá n ṣe ìlara rẹ̀...Mo kẹ pé ìtúsílẹ̀ lẹ̀wẹ ìlara n wá 
nípa ìbẹ̀rù Ọlọrun. Nítorí bí ẹ̀nìyàn bá sá sẹdọ Olúwa, 

ẹ̀mí búburú náà yéò sá kúrò lẹ̀dò rẹ̀, ọkàn rẹ̀ yúò sì fúyé. 
Àti pé láti ìsinsìnyí lọ ô kẹdùn fún ẹni tí é rì ṣe ìlara, é sì 

fì dáríjì àwọn tí ô gbúgun tì í, bẹẹ̀ sì ni ô jáwọ nínú ìlara rẹ̀. 
MÁJỌ SÍMÚNÌ 1:16-20 


Nítorí náà, ẹ ṣẹra, ẹ̀yin ọmọ mi, ẹ ṣẹra fún gbogbo owú 
àti ìlara, kí ẹ sì máa rìn ní ẹkan ṣoṣo, kí Ọlọrun lẹ̀ fún yín 
ní oore-òfẹ àti ògo, àti ìbùkún lérí yín, gẹ̀gẹ bí ẹ ti rí nínú 
ẹ̀ràn Jéséfù. ÌMÁMÁMÙ SÍMÚNÌ 2:5 


Ẹnyin pẹlu, ẹnyin ọmọ mi, ki olukuluku ki o fi ọkàn rere 

fẹ arakunrin rẹ̀, ati ẹmi ilara yio si fà sẹhin kuro lọdọ nyin. 
Nitori eyi li a ṣe pa ọkàn run, o si ba ara jẹ; o nmu ibinu 
ati ogun wa ninu ọkan, o si nfa si awọn iṣe ẹjẹ, o si nmu 
ọkan sinu arugbo, o si nfa rudurudu si ọkàn ati iwariri si 
ara. Nítorí nígbà tí ô bá sùn pàápàá, owú burúkú a máa 
jô, tí àwọn ẹ̀mí burúkú a sì máa f yọ ọkàn rú, a sì máa 
mú ìdààmú bá ara, a sì máa jí ọkàn kúrò lôjú sùn nínú 
ìdàrúdàpòọ; ati bi ẹmi buburu ati oloro, béli o farahàn 

fun enia. MÁJỌ SÍMÚÒNÌ 2:7-9 


Nitori ikorira a ṣe ilara pẹlu si awọn ti o ṣe rere: niwọn 
igba ti o ba ngbẹ tabi ti o ri aṣeyọri wọn, o ma rẹ̀ 
nigbagbogbo. ÌMÁMÁMÙ GÁD 1:22 

Òdodo a máa lé ìkúérìíra jáde,ìrẹ̀lẹ̀ a sì máa pa ìlara. 
Nítorí ẹni tí ô jẹ olédodo àti onírẹ̀lẹ̀, ojú tì láti ṣe àìṣòdodo, 
kì í ṣe ẹlòmíràn ni a bá fi ìbáwí tQẹni rẹ̀, bí kò ṣe ti ọkàn 
ara rẹ̀, nítorí Olúwa fì wo ìtẹ̀sí rẹ̀. MÁJẸ GÁDÌ 1:27-28 
Nitoripe talaka, ti o ba ni ilara, o wu Oluwa ninu ohun 
gbogbo, a bukun fun ju gbogbo enia lo, nitoriti ko ni laala 
awon asan. Nítorí náà ẹ mú owú kúrò lẹdọ ọkàn yín, 

kí ẹ sì féràn ara yín pẹ̀lú ìdúréṣinṣin ọkàn. 

MÁJẸ GÁDÌ 2:15-16 


Bẹ̀ẹ̀ ni ẹ̀mi kì yéò lọ pẹ̀lú ìlara jíjẹ; nítorí irú ẹni bẹ̀ẹ̀ kì 
yéò ní ìdàpò pẹ̀lú ọgbẹn. ỌGBỌN SOLOMONI 6:23 

Máṣe ilara ogo ẹlẹṣẹ: nitori iwọ kò mọ ohun ti yio ṣe 
opin rẹ̀. Oníwàásù 9:11 

Ọrọ kò yẹ fun alaimòkan: kili o si ṣe ilara enia fi owo ṣe? 
Oníwàásù 14:3 


Kò sí ẹni tí ô burú ju ẹni tí n ṣe ìlara ara rẹ̀ lọ; ẹ̀yí sì jé 
ẹ̀san ìwà búburú rẹ̀. Bi o ba si ṣe rere, o ṣe e li aifẹ; 
ati nikẹhin on o sọ ìwa-buburu rẹ̀. Oju buburu ni ilara; 
o yi oju rẹ̀ pada, o si korira enia. Ojú ojúkòkòrò kò ní 
ìtélẹrùn pẹ̀lú ìpín rẹ̀; aiṣedéde enia buburu si mu ọkàn 
rẹ̀ gbẹ. Oju buburu njowu onjẹ rẹ̀, on si jẹ alara ni ibi 
tabili rẹ̀. Oníwàásù 14:6-10 

Ilara ati ibinu a sọ igbesi aye kuru; Oníwàásù 30:24 


Máṣe binu nitori awọn oluṣe buburu, má si ṣe ilara si 
awọn oniṣẹ ẹ̀ṣẹ. Nitoripe a o ke wọn lulẹ laipẹ bi koriko, 
nwọn o si rọ bi eweko tutù. Sáàmù 37:1-2 


...Nitori mo ṣe ilara si awọn aṣiwere, nigbati mo ri alafia 
awọn enia buburu...Oju wọn yọ jade fun ọra: nwọn ni jù 
ọkàn ti o fẹ lọ. aye; ọrò ni wQn n pọ sí i...Nigbati mo rò 
lati mọ eyi, o dun mi jù; Titi emi o fi wọ ibi mimọ Ọlọrun 
lọ; nigbana ni mo ye opin wọn. Nitôtọ iwọ ti gbe wọn kalẹ 
ni ibi yiyọ: iwọ ti sọ wọn silẹ sinu iparun...Nitori, sa wò o, 
awọn ti o jina si ọ yio ṣegbe: iwọ ti run gbogbo awọn ti 
nṣe panṣaga lọdọ rẹ. Ṣugbọn o dara fun mi lati sunmọ 
Ọlọrun: emi ti gbẹkẹle Oluwa Ọlọrun, ki emi ki o le ma 
ròhin iṣẹ rẹ gbogbo. PSALMU 73 


Máṣe ilara ani aninilara, má si ṣe yan ọkan ninu òna rẹ̀. 
Nitoripe irira li oniyi li Oluwa: ṣugbọn aṣiri rẹ̀ mbẹ lọdọ 
awọn olododo. Òwe 3:31-32 

Ọkàn yẹ̀kooro ni ìye ti ẹran-ara: ṣugbọn ilara ìbàjẹ awọn 
egungun. OWE 14:30 

Máṣe jẹ ki aiya rẹ ki o ṣe ilara awọn ẹlẹṣẹ: ṣugbọn ki iwọ 
ki o wà ni ibẹ̀ru Oluwa li ọjọ gbogbo. Nitoripe dajudaju 
opin wa; a kì yio si ke ireti rẹ kuro. Òwe 23:17-18 

Máṣe ilara si awọn enia buburu, béni ki o má si ṣe fẹ lati 
wà pẹlu wọn. Nítorí ọkàn wọn n ronú nípa ìparun,ẹ̀tẹ̀ wọn 
sì fi sẹ̀rò ìkà. Òwe 24:1-2 

Máṣe binu nitori awọn enia buburu, má si ṣe ilara si awọn 
enia buburu; Nitoripe ẹ̀re kì yio si fun enia buburu; fitila 
enia buburu li ao pa. Òwe 24:19-20 

Ibinu ni ìka, ati ibinu ni rudurudu; ṣugbọn tani le duro 
niwaju ilara? OWE 27:4 


